ኤሪ 


ይቅር ማለትን ተማር 


እርስ በርሳችሁም ቸሮችና ርኅሩኖች ሁኑ፥ 
እግዚአብሔርም በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ 
ይቅር ተባባሉ። ኤፌሶን 4፡ጋ2 


ጩ 


ከ... 


በስሜ የተጠሩት ሕዝቤ ሰወነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከክፉ 
መንገዳቸውም ቢመለሱ፥ በሰማይ ሆቼ እሰማለሁ ኃጢአታቸውንም ይቅር እላለሁ 
ምድራቸውንም እፈውሳለሁ። 2ኛ ዜና 7፡14 


በደሉ የተሰረየለት፣ ኃጢአቱ የተከደነበት ብፁዕ ነው። መዝሙረ ዳዊት 32:1 


እርሱ ግን መሐሪ ነው፥ ኃጢአታቸውንም ይቅር አለ፥ አላጠፋቸውምም፤ ቀሩጣውንም ብዙ 
ጊዜ መለሰ፥ መዓቱንም ሁሉ አላነሣሣም። መዝሙረ ዳዊት 78:38 


የሕዝብህን ኃጢአት ይቅር ብለሃል፥ ኃጢአታቸውንም ሁሉ ሸፍነሃል። ሴላ. 
መዝሙረ ዳዊት 85፡2 


ጌታ ሆይ አንተ መልካም ነህና ይቅር ለማለትም የተዘጋጀህ ነህና። ምሕረትህም ለሚጠሩህ 
ሁሉ ብዙ ነው። መዝሙረ ዳዊት 86:5 


አቤቱ፥ አንተ ኃጢአትን ብትመለከት፥ አቤቱ፥ ማን ይቆማልፃ፣ ነገር ግን እንድትፈራ ካንተ ጋር 
ይቅርታ አለ። መዝሙረ ዳዊት 130፡2-4 


ለሰዎች ኃጢአታቸውን ይቅር ብትሉ፥ የሰማዩ አባታችሁ እናንተን ደግሞ ይቅር ይላችኋልና፤ 
ለሰዎች ግን ኃጢአታቸውን ይቅር ባትሉ፥ አባታችሁም ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም። 
ማቴዎስ 6፡14-15 


አትፍረዱ አይፈረድባችሁምም፤ አትፍረዱ አይኮነኑምም፤ ይቅር በላችሁ ይቅርም 
ትባላላችሁ፤ ሉቃ 6፡37 


ኢየሱስም መልሶ። ስምዖን ሆይ፥ የምነግርህ ነገር አለኝ አለው፡፡ 
መምህር ሆይ፥ በል አለው፡፡ አንድ አበዳሪ ሁለት ተበዳሪዎች ነበሩት 
አንዱ አምስት መቶ ዲናር ተበደረው ሁለተኛውም አምሳ ነበረ። 
የሚከፍሉትም ባጡ ጊዜ ለሁለቱም ይቅር አላቸው፡፡ እንግዲህ ንገረኝ 
ከመካከላቸው አብልጦ የሚወደው ማነውፃፇ ስምዖን መልሶ። ብዙ 
ይቅር ያለው ይመስለኛል አለ። በእወነት ፈረድህ አለው፡፡ ወደ 
ሴቲቱም ዘወር ብሎ ስምዖንን፦ ይህችን ሴት ታያለህን7 ወደ ቤትህ 
ገባሁ ለእግሬ ወኃ አልሰጠኸኝም፤ እርስዋ ግን በእንባ እግሬን አጥባ 
በራስዋ ጠጉር አበሰች። አልሳምኸኝም፤ ይህች ሴት ግን ከገባሁ 
ጀምሮ እግሬን ከመሳም አላቋረጠችም። አንተ ራሴን በዘይት 
አልቀባህም፤ ይህች ሴት ግን እግሬን ሽቱ ቀባች። ስለዚህ እልሃለሁ፥ 
ብዙ ያለው ኃጢአትዋ ተሰርዮላታል፤ ብዙ ወደዳት ነበርና፤ ጥቂት ግን 
የሚሰረይለት ጥቂት ይወዳል። ኃጢአትሽ ተሰርዮልሻቫል አላት። 
ሉቃስ 7፡40-48 


ለራሳችሁ ተጠንቀቁ፡ ወንድምህ ቢበድልህ ገሥጸው፣ ቢጸጸትም ይቅር 
በለወ፡፡ በቀን ሰባት ጊዜ ቢበድልህ በቀንም ሰባት ጊዜ ወደ አንተ 
ተመልሶ። ይቅር በለው፡፡ ሉቃስ 17፡3-4 


በእርሱም በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን እርሱም የኃጢአት 
ስርየት እንደ ጸጋው ባለ ጠግነት መጠን; ኤፌሶን 1፡7 


እርስ በርሳችሁ ትዕግሥትን አድርጉ፥ ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር 
ካለው፥ ይቅር ተባባሉ። ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉ፡፡ 
ቆላስይስ 3:13 


በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከዓመፃም ሁሉ ሊያነጻን የታመነና 
ጻድቅ ነው፡፡ 1ኛ ዮሐንስ 1፡9 


ጌታ መሐሪና መሐሪ ነውና፥ ታጋሽ ነው፥ እጅግም መሐሪ ነው፥ ኃጢአትንም ይቅር 
የሚል፥ በመከራም ጊዜ ያድናልና። መክብብ 2፡11 


ባልንጀራህን ያደረብህን በደል ይቅር በልህ፥ ስትጸልይም ኃጢአትህ ይሰረይለታል። 
ሰው በሌላው ላይ ይጣላል፥ እግዚአብሔርንስ ይቅርታን ይፈልጋልን" እርሱን 
ለሚመስለው ሰው ምሕረትን አያደርግም፥ ኃጢአቱንስ ያስተሰርይለታልን7 
መክብብ 28፡2-4 


.. አቤቱ፥ እንደ ቸርነትህ መጠን አንተን የበደሉትን ንስሐንና ይቅርታን ተስፋ 
ሰጠሃቸው፤ ኃጢአተኞችም እንዲድኑ ከምህረትህ ብዛት ንስሐን ሰጠሃቸው... 
ጸሎት የምናሴ ፪፥ 1 


ከልባችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ; ሰውም ቢበድልህ በሰላም ተናገረው፥ በነፍስህም 
ተንኩልን አትያዝ። ንስሐም ቢገባና ቢናዘዝ ይቅር በለው፡፡ ቢያሳፍርም በበደሉም ቢጸና 
ከልቡ ይቅር በሉት። መበቀልንም ለአላህ ተወው፡፡ የጋድ 2:3, 8 


